છત પર માખી 


મહાન ગણિતજ્ઞ રે ને દે કાટ 
ની વાર્તા 





છત પર માખી 
મહાન ગણિતજ્ઞ 


રેને દેકાટની વાર્તા 





ડો. જૂલી ગ્લાસ 


ે. 


૦ 
પ 


રે 
” નોવો ઝ્કૂન્ઝુસ્‍્મેૂેજૂૂમ્ક્સ્સ ષ 


ઝો જી ્સ્્ 
:*%%૪ 




















આ એક એવી વ્યક્તિ ની વાર્તા છે જે ઘણા સમય 
પહેલા ફાંસ માં રહેતા હતા. 


એ ફાંસ દેશ ના હતા, એટલે એનું ફ્રેંચ નામ હતું. 
એનું નામ હતું. તમને આ નામ રમૂજી 
અને વિલક્ષણ લાગશે, પણ ફાંસ માં એ તદ્દન 
સામાન્ય હતું. 


રેને એક દાર્શનિક હતા. દાર્શનેક એ હોય છે જે 
દુનિયા વિષે વિચારે છે - કે વસ્તુઓ જેવી છે, એવી એમનું ઘર બહુ અવ્યવસ્થિત હતું 
કેમ છે. ચી 


રેને એક મહાન દાર્શનિક હતા. એના ઘણા વિચારો 
આજે પણ પ્રસિદ્ધ છે. 





શરુ માં તો આ એક નાની સમસ્યા હતી. 


પણ ધીરે-ધીરે એ મોટી અને વધારે મોટી થતી 
ગઈ! 





રેને એક મહાન દાર્શનિક હોવા છતાં, એમને એક મોટી પણ મજાની વાત એ હતી કે રેને ને એ ખબર નહોતી કે એને કોઈ 
સમસ્યા હતી. સમસ્યા છે... 


... શરૂઆત માં એ એની વસ્તુઓ ખોવા લાગ્યા. તારામંડળ વાળું પુસ્તક. 










ર 
“ક. 


ન 


પછી એને શાહી નો ખડિયો ક્યાંક મળી ગયો. ન કક 


એને એના કોટ, ટોપી અને દરવાજો શોધવામાં 
થોડો સમય જરૂર લાગ્યો. 





"આ સમસ્યા નો અંત થવો જોઈએ!" રેને એ વિચાર્યું. 


એણે ફરવા જવાનો ફેંસલો કર્યો અને એની મુશ્કેલી નો હલ 
શોધવાની કોશિશ કરી. 





રેને એની મનપસંદ બેકરી માં તાજી પાઉરોટી 
ખરીદવા ગયા. 


પ ₹ 
કૈ ત 
? 

હ 

* 

“૨ 

કે 





પછી વિચાર કરવા માટે સેઇન નદી ના કિનારે એના 
મનપસંદ સ્થાન પર ગયા. 


થોડી વાર પછી રાત પડી પણ રેને એના વિચારો માં 
મગ્ન હતા. એ વિચારો માં એટલા મગ્ન હતા કે એણે એ 
પણ ન જોયું કે પોતે ક્યાં જઈ રહ્યા છે. 





ચાલતા-ચાલતા એણે પાઉરોટી નો એક ટુકડો ખાધો. 
પાણી ને જોઈને વિચારવા લાગ્યા કે એમની વસ્તુઓ 
ને વધારે સારી રીતે કેવી રીતે રાખે જેથી જરૂર પડે 


ત્યારે મળી જાય. 








છપાકઇછપાક 
રેને દેકાર્ટ સીધા સેઇન નદી માં જઈ પડયા! 


હ 
“૧૪. -ક 





રઃ મા 


- ર 29... 22 
વલા જ્‌ 
ન ૬ બ ત જા 
ટિ :- પાં 
નન 2-0 








પાઇ ૦? 


- છે ક . ડ રન દ . પ ન્ન ક 





જ... ક-..ઝ*૪--₹%૭૩6ન્‍_ ૫0" 5! 


શુ 











રેને ચાલતા-ચાલતા ઘરે પહોંચ્યા. ઘરે પહોંચ્યા બાદ એને 
શરદી થઈ ગઈ અને એને છીંકો આવવા લાગી. 





જયારે એને પાણી માં થી બહાર કાઢ્યા, ત્યારે તે એકદમ ઠંડા 


અને ભીના હતા, અને એની પાઉરોટી પણ ભીની અને નરમ તેઓ ગાદલા માં પડયા અને ગાઢ નિદ્રા માં પોઢી ગયા. 
હતી. 


બીજે દિવસે સવારે પણ રેને નું શરીર તપતું હતું. 
એટલું જ નહીં, એને રૂમાલ પણ નહોતો મળતો ... 






એને તાપણું કરવા માટે લાકડા પણ ન મળ્યા. 


રેને દુઃખી થઈને ફરી ગાદલા માં સૂઈ ગયા. 
સૂતા-સૂતા એ છત ને તાકી ને જોવા લાગ્યા. 
એના અવ્યવસ્થિત ઓરડા માં છત જ 
એકમાત્ર સાફ જગ્યા હતી. 


રેને ની તીવ્ર ઈચ્છા હતી કે એ અવ્યવસ્થિત 
ફર્શ ને બદલે સાફ છત પર રહે. 











ત્યારે એણે છત પર એક માખી જોઈ. માખી ઉડી ને એક 
ખૂણા માં બેસી ગઈ. 


પછી એ ઉડી ને બીજા ખૂણા માં બેઠી. પછી એ રેને ના પગ 
ની આંગળીઓ ની ઉપર જઈને બેઠી. 


અંત માં માખી બરાબર રેને ના માથા ની ઉપર આવી ને 
બેઠી. 


રેને વિચારવા લાગ્યા - શું માખી એક જ જગ્યા પર પાછી બેસે 
છે? તમને આ સવાલ થોડો અજીબ અને અટપટો લાગી શકે 
છે, પણ રેને એક દાર્શનિક હતા, અને એમને માટે આવા પ્રશ્નો 
સ્વાભાવિક હતા. 


"મારે એ નોંધવું પડશે કે માખી ક્યાં બેસે છે, ત્યારે જ મને 
ખબર પડશે કે એ એક જ સ્થાન પર કેટલી વાર બેસે છે," રેને 
એ વિચાર્યું. "પણ એ હું કેવી રીતે કરું?" 








રેને એ વિચાર્યું અને ઊંડાણ થી વિચાર્યું. અચાનક, એને એક 
શાનદાર વિચાર આવ્યો. એ વિચાર એટલો શાનદાર હતો કે રેને 
એની પથારી માં થી કુદ્યા અને ઉભા થઈ ને નાચવા લાગ્યા! 


માખી છત પર ચોક્કસ જગ્યા એ ક્યાં બેસે છે એની નોંધ એ કરી 
શકતા હતા! 


રેને એ અલાવ માં થી એક લાકડા નો કોલસો ઉઠાવ્યો. પછી તે 
એક ખુરશી પર ચઢ્યા અને છત ઉપર લકીર કરવા લાગ્યા. (ઘરે 
આમ નહીંકરતા - તમારા માતા-પિતા ને બિલકુલ પસંદ નહીં 
આવે!) 


મનાઇ ૬૬૬૪ જ *૭- રાતના. "ર0 _-” 


સાઇ “* * અણ ધઉસિજ--નન* --.-- 


રેને એ પહેલા ઉત્તર ની દીવાલ થી દક્ષિણ ની 
દીવાલ સુધી રેખા અંકિત કરી. 


“૪૪૪૬ “હ#--. 





પછી એણે એક બાજુ થી બીજી બાજુ રેખા ખેંચી. 


પછી એણે બે દીવાલો ની રેખાઓ ને 
ક્રમાંક આપ્યા. પછી, એ ફરી ગાદલા માં 
આવી ને સૂઈ ગયા. 


રેને એ છત પર માખી ને જોઈ. જયારે એ ઉતરી, ત્યારે એમણે 
એ સ્થાન સુધી ની રેખા ગણી. એણે લાઈનો ની સંખ્યા લખી : 
2 


પછી એણે એ સ્થાન સુધી ઉપર થી નીચે ની રેખાઓ ગણી . 
એણે એની સંખ્યા લખી : 5 

આ બંને સંખ્યાઓ 2 અને 5 એ, માખી ક્યાં હતી, એ સ્થિતિ રેને 
ને બતાવી! 


સંખ્યા 2 અને 5 ને નિર્દેશાંક કહેવાય છે. પહેલો નિર્દેશાંક 2, 
ડાબી બાજુ થી માખી ની દૂરી માપે છે. બીજો નિર્દેશાંક 5, નીચે 
ની દીવાલ થી માખી કેટલી ઉપર છે એને માપે છે. 











રેને એ આખી સવાર માખી ને જોવામાં કાઢી .. અને સાથે-સાથે 
છીંકવા માં પણ. 


જો તમે એને મળવા ગયા હોત, તો એ તમને કહેત, "માખી ડાબી 
બાજુ થી છ લાઈન આગળ છે, અને નીચે થી ત્રણ લાઈન ઉપર છે 
(6,3).' 


દાર રાણ -ન-ન- - 
ર રી 
. 
ર 


ઠ મુજ ] 
ક હઝ કક તન્નકરન 
ઝરો નયે 
ન ં લી 
વિ ન ત: ર 
ર્‌ ા તજ ર 
ન | જિ થિ ડી 
દે રડ 12% .:] 2 7, શ 
17326 ક લક 
ર સડુજ મિ 0 જાઉ ર 
, ૧ 
- “4 - 
સિ ડ જ 
. 
7 - જ. ઃ દંડ કદ 


અથવા "માખી ડાબે થી છ 

ચાર લાઈન આગળ છે, ક 

અને નીચે થી સાત દ ક્ઝ્ઝ 
લાઈન ઉપર છે (4,7)' ૩ 


પઇિ[રૂ-કનનાદુનનનય 
ક 
અથવા "માખી ડાબે થી હ 
આઠ લાઈન આગળ છે, ક; 
અને નીચે થી એક હ 
લાઈન ઉપર છે (8,1)' ક. 





છત પર હર બિંદુ નો એના નિર્દેશાંકો નો એક વિશેષ સેટ હતો! 


માખી ના નિર્દેશાંકો ને વારે-વારે નોંધ કરતા રેને ના મગજ માં 
એક ઔર શાનદાર વિચાર આવ્યો. 


કદાચ હું મારા સામાન નું પણ એવી રીતે પગેરું કાઢી શકું જેવી 
રીતે મેં માખી પર નજર રાખી છે! અને એ ઘણું સરળ થશે કેમકે 
માખી ની જેમ ટોપી ઉડી નહીં શકે! 





રેને ફરી પથારી માં થી બહાર કુદ્યા. પછી એમણે બધો 
સામાન રસોડા માં ધકેલી દીધો. 


હવે એના કમરા ની ફર્શ પણ છત જેટલી સાફ હતી. 
પણ એ લાકડા ના કોલસા થી ફર્શ પર ગ્રીડ બનાવી 
નહોતા શકતા - કેમકે એ જલ્દી ભૂંસાઈ જાય. 


રેને એના પાડોશી પાસે રંગ માંગવા ગયા. રેને ની 
કિસ્મત સારી હતી! એનો પાડોશી એક ચિત્રકાર હતો! 


નાઇ" તાઇ 





ટ  . --ક%-૬ 


૪ # ક. સકે ---નાઇ ર 42 જુન્# કે” 
શ્રમ "ઝ હુ90 દ્નક્ટ મ 
ઇજ ક ૯ ક? નજ ફે 
જ મ્છ્ન્ ન. ૪, ન્ય ક. 89 5: ઝી 
૯ વ જ હ # 2-8 કક જ 
જ ફ્*- સિ શટ ઉ 


ન. 
ડી 
ક 
મિ . 
રી 
ર 
ર 
. 
શ 
સઝ શૈ 
ણ 
* 
છ . 
ર 









રેને અને ચિત્રકારે ફર્શ પર રંગ થી એક ગ્રીડ બનાવી. 





ન્ન. આકા..." 


જ ટર્મ #- ક. રર 


ણાત 2.2: ઝ--. 5 “:?” 
દ તો 


“૦૩... 






તેઓ પાછા ફર્યા એટલી વાર માં રંગ સાવ સુકાઈ ગયો 
હતો. ચિત્રકારે રેને ને એની ચીજો ને ગ્રીડ પર રાખવામાં 
મદદ કરી. 


પછી એ બંને પાઉરોટી ખરીદવા બેકરી ગયા. 











ઉ કક ન 
જન મુ 


[૦ ક દૃ 


એણે રેને ની ટોપી, તારામંડળ નું પુસ્તક, પીંછાવાળી કલમ, 
જુના બૂટ, એની હસ્ત-લિખિત પત્રિકા જયારે એ દસ વર્ષ ના 
હતા, અને ઘણી એવી વસ્તુઓ શોધી જે રેને ને યાદ પણ ન 
હતી. 


એક ચાર્ટ પર રેને એ સાવધાનીપૂર્વક એ બધી વસ્તુઓ ની 
સ્થિતિ નો રેકોર્ડ બનાવ્યો. 


0૦001૦5 કય 
51/“5 530૭ ધ.૬ 


ન 
ર 


*# ઇશ ૬1595 ૩3.8 
પ્&1 ૦.7 


4૦00૫5 - 5, 

ઉ“લતઇ- જત ઈ 

“£ ૦€1.1?11[૬ ૯૦.૫ 
ર 


દ.॥/0/”ઠ દર ₹૭1 
/7414 1 6 દા 
૬/72. ઇ 

૮#&દ-કદ 











એ પછી, રેને ના ઘર માં ફરી ક્યારેય અવ્યવસ્થા 
દેખાઈ નહીં. 


કદાચ બહુ ઓછી! 











રેને ની પદ્ધતિ જલ્દી આખી દુનિયા માં ફેલાઈ ગઈ. એ 
કાર્ટેશિયન પદ્ધતિ ના નામ થી જાણીતી છે. 


("કાર્ટેશિયન" રેને ના અંતિમ નામ "દેકાર્ટ" માં થી આવે 
છે.) 


આજે પણ લોકો કાર્ટેશિયન નિર્દેશક પદ્ધતિ નો ઉપયોગ 
ઘણી અલગ-અલગ રીતે કરે છે. 





લેખક ની નોંધ 


કદાચ રેને દેકાર્ટ નું ઘર વાસ્તવ માં અવ્યવસ્થિત ન 
હોય. કદાચ તેઓ વિચારમાં મગ્ન સેઈન નદી માં ન 
પડયા હોય અથવા એણે એની છત પર રેખાઓ પણ ન 
ખેંચી હોય. 


પણ એક તથ્ય બિલકુલ સાચું છે કે રેને દેકાર્ટે ની 
કાર્ટેશિયન પદ્ધતિ આખી દુનિયા માં બહુ લોકપ્રિય થઈ. 


અને તેઓ એક સારા દાર્શનિક પણ હતા. 


